Ebrahim Hussein 


1980(1967) 

WAKATI UKUTA 

Nairobi: East African Publishing House 

Nacherzahlt von 
Lourenco Noronha 
Mzee Baruti 1 

Lektor (1974-2009) fiir Swahili-Literatur 
am 

Institut fur Afrikawissenschaften 
der Universitat Wien 
Taaluma ya Bara la Afrika 
Chuo Kikuu cha Vienna 

Stand: November 2008 


1 Ndilo jina nililolipewa shuleni Tanzania 1961-1972. 


1 



Widmung 

Kutabaruku 


Nawashukuru walimu wangu katika 
Idara ya P.W.D., Dar es Salaam, 1950-1953 
pamoja na wanafunzi wa 

Forodhani (St. Joseph's) Secondary School, Dar es Salaam, 1961-1968 

na 

Sangu Secondary School, Mbeya, 1969-1972 
walionifunulia siri (mbinu) za lugha ya Kiswahili 


al-hamdu li-llahi 
subhanahu wa-ta’ala 


2 



Vorwort 

Dibaji 


Angeregt wurden diese didaktischen Unterlagen von Studierenden am Institut tur 
Afrikawissenschaften der Universitat Wien. 

Die deutschsprachigen Teile wurden von Dr. Franz Rader korrigiert; dieser hat wahrend 
seiner Tatigkeit an der Osterreichischen Botschaft in Nairobi meine Berufung nach 
Wien gefordert. Fiir beides bin ich ihm dankbar. 

Lourenco Noronha 
Ungargasse 38/431 
A-1030 Wien 
E-mail: noronha@gmx.at 


3 



Leitgedanke 
Dhamira Kuu 


Mzee Juma: 


“ Wakati ukuta - ukipigana nao utaumia mwenyewe.“ 

Ebrahim Hussein 
Wakati Ukuta 
Nairobi: EAPH 
Uk. 17 


4 



1. Einleitung 
Utangulizi 

1.1. Autor: biographische Notizen 
Wasifu ya Mtunzi 

Ebrahim Hussein wurde 1943 in Lindi geboren. Er besuchte die Aga Khan Secondary 
School in Dar-es-Salaam, studierte von 1966 bis 1969 Literatur, Franzosisch, Soziologie 
und Theaterwissenschaft an der dortigen Universitat. 1969 war er wissenschaftlicher 
Assistent am Department of Theatre, Arts, and Music der Universitat Dar-es-Salaam 
und seit 1970 wissenschaftlicher Aspirant an der Humboldt-Universitat zu Berlin, wo er 
in Theaterwissenschaft promovierte. Seine Dissertation, datiert 1971, tragt den Titel The 
Development of Drama in East Africa . 1978 kehrte er an die Universitat Dar-es-Salaam 
zuriick und lehrte am Department of Theatre, Arts, and Music. 2 

1.2. Thematische Einfuhrung 

Kiini (dhamira, dhana, mada, wanda/ma-) maalum 

In Wakati Ukuta bzw. Wakati ni Ukuta (Die Zeit ist eine Wand) greift Ebrahim Hussein 
in funf rasch aufeinander folgenden Szenen das Thema “Emanzipierte Madchen in der 
afrikanischen Gesellschaft“ der 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Tansania 
auf. Wenn ich mich richtig erinnem kann, wurde dieser Theatertext von der Jangwani 
Girls' Secondaty School (friiher: Indian Girls' Secondaty School) in Dar-es-Salaam 
uraufgefuhrt. Auch in den 80er-Jahren war es ein beliebter und viel diskutierter 
Theatertext. 

Der Ausgangspunkt fur den Konflikt zwischen dem Madchen Tatu und ihren Eltem 
liegt in ihrem Wunsch, mit einem jungem Mann Swai ins Kino zu gehen, ein Umstand, 
den die sittenstrenge islamische Gesellschaft nicht akzeptiert. Tatu und Swai sind der 
Ansicht, dafi gesellschaftliche Normen veranderlich sind und den Zeitumstanden 
angepafit werden sollen. Die Mutter von Tatu dagegen halt an einem starren Gefuge 
fest. Ihre Tochter soll so leben und so heiraten, wie sie es dereinst getan hat. 

Ich nehme an, dafi die Ansicht des Autors der Auffassung von Mzee Juma entspricht, 
namlich das Verhalten einer Generation mufi nicht identisch mit dem der vorherigen 
Generation sein. Es fallt mir aber schwer, Mzee Jumas Aussage: „Wakati ukuta - 
ukipigana nao utaumia mwenyewe^ ( Uk. 17) auszulegen. 

Ich nehme an, dass Zeit fur ihn eine Wand ist. Schieben und verschieben kann man sie 
nicht. Gegen sie zu prahlen bringt schlimme Folgen. Sie zu umgehen ist nicht moglich. 
Im gleichen Gesprach sagt er auch, dass er und seine Frau sich nicht wie ihre Vorfahren 
verhalten und ihre Kinder anders leben werden als sie selbst. 


2 

Weitere Information: Internet. 

Kiswahili und Alt-Griechisch sind nicht verwandt. Ich mochte es mir trotzdem 
erlauben, die Begriffe Chronos und Kairos zu erwahnen. 


5 



Kiswahili kennt zwei 4 Begriffe fur Zeit, namlich „muda“ und „wakati“. „Muda“ ist eine 
„bestimmte Zeitspanne“ im Sinne von „Ich arbeite acht Stunden taglich.“ „ Wakali“ ist 
eine „bestimmte Zeit“ bzw. eine Reihenfolge von Handlungen im Sinne von „Alles hat 
seine Zeit.“ 5 etwa in „Mimi husoma, hufanya kazi, hula, hulala wakati wake“. „Wakati“ 
hat auch ein Mehrzahl in Kiswahili, namlich „Nyakati.“ Die Romer pflegten zu sagen: 
„Tempus fugit dum stare videtur“. Die Zeit bleibt nicht stehen, d.h. Ein Ereignis folgt 
dem anderen. Die Griechen kennen die Begriffe chronos und kairos. Ich habe dem 
Eindruck, dass Tatu und ihre Mutter zur gleichen Zeit leben und doch in anderen Zeiten. 
Das ist Ebrahim Husseins Begriff „Wakati“ . 

Aus den Diskussionen mit Schulerinnen und Schulem nach einer Auffuhrung gewann 
ich den Eindruck, dafi es nicht angebracht ist, herkommliche Stmkturen abzuschaffen, 
ohne einen funktionierenden Ersatz anzubieten. 

Kichekesho, eine Variante von „Volksbelustigung“ wird in Swahili-Theatertexten 
eingebaut. Gewohnlich komnien in diesem Kontext Inder mit mangelnden 
Sprachkompetenz, die asozial dargestellt werden oder „Tratschweiber“ vor. 

1.3. Literaturhinweise. 

Marejeo 

Die Zahlen in Klammern entsprechen der Signatur der Fachbibliothek der 
Afrikawissenschaften und Orientalistik der Universitat Wien. 

1.3.1. Primarliteratur 

Fiebach, Joakim (ed.). 1974. Stiicke Afrikas (In deutscher Ubersetzung: Hussein, 
Ebrahim. Kinjeketil e. Ramadhani, John. Streik in Mazinde ). Henschel Verlag. 
Hussein, Ebrahim. 1981 (1969). Kinjeketile . Nairobi: OUP. 49pp. ( B.8.9.26 .). 

Hussein, Ebrahim. 1970. Michezo ya Kuigiza (Wakati Ukuta & Alikiona) . Nairobi: 
EAPH. 64pp. (B.8.9.7.). 

Hussein, Ebrahim. 1987 (1971). Mashetani . Dar es Salaam: OUP. 57pp. (B.8.9.27-1.). 
Hussein, Ebrahim. 1975 (1971). Wakati Ukuta . Nairobi: EAPH. 41pp. (B.8.9.4.). 
Hussein, Ebrahim. 1976. Jogoo Kijijini & Ngao ya Jadi . Nairobi: OUP. 50pp. 
(B. 8.9.55.). ^ 

Hussein, Ebrahim. 1984 (1980). Arusi . Nairobi: OUP. 50 pp. (B.8.9.25.). 

Hussein, Ebrahim. 1982. Jambo la Maana . Dar es Salaam: Africana Publishers. 28pp. 
(B.8.14.20.). 

1.3.2. Sekundarliteratur 

Hussein, Ebrahim N. 1980. “Traditional African Theatre“, in: Schild, Ulla. The East 
African Experience . Berlin: Reimer, S. 35-53. (S.6.6.I.). 

King'ei, Godfrey K. 1987. “Usanifu wa Lugha katika Uandishi wa Ebrahim Hussein”, 
in: Mulika . Dar es Salaam: IKR. 19, S. 19-35. (Z.1.11.19.). 


4 Begriffe im Umfeld von „Zeit“ sind: aushi, faragha, juma, kipindi, kitambo, maisha, 
majira, muhula, mwezi, nafasi, nukta, saa, wasaa, zamani. 

5 Eine Teewerbung lautet: „Wakati wote chai.“ 


6 




Mmbago, Nathaniel. „Msingi ya Michezo za Kuigiza: Michezo ya Ebrahim Hussein“, 
in: Mulika . Dar es Salaam: IKR. 

Mugo, Micere Githae. 1976. “Gerishon Ngugi, Penina Muhando and Ebrahim Hussein. 
Plays in Swahili”, in: African Literature Today . London: Heinemann. 8, S. 137- 
141 .(Z.3.I.8.). 

Sengo, Tigiti. 1975. „Ebrahim Hussein. Mwandishi wa Michezo ya Kuigiza“, in: Hisi 
Zetu . Dar es Salaam: IKR. 2, S. 58-95. ( Z.l.35-2 .). 


7 



2. Texte 
Matini 

2.1. Personen 
Wahusika 

Tatu: Madchen, etwa 21 Jahre jung. Hat eine Schulausbildung. 

Juma: Tatus Vater, etwa 40-50 Jahre alt. Er hat keine Schule besucht. 

Asha: Tatus Mutter, etwa 40-41 Jahre alt. Sie hat keine Schule 
besucht. 

Kristina: 

Eine Freundin Tatus, etwa 20 Jahre jung. 

Swai: Tatus Freund, etwa 21 Jahre jung. 

Pili: Swais Freundin, etwa 18 Jahre jung. 

Bibi 

1,2,3: „Tratsch-Weiber“ im Alter von 43 bis 50 Jahren. 

2.2. Der Theatertext 
Tamthilia 

2.2.1. Onyesho la Kwanza 

Asha, die Mutter Tatus befindet sich im Wohnzimmer ihres Hauses. Es gibt wenige 
Sachen in diesem Zimmer: einen Tisch mit Radio, einen Wasserkrug, Trinkglaser und 
eine Couch. Die hintere Tiire fuhrt zum Innenhof. Die Eingangstiire liegt auf der linken 
Seite. Asha sitzt im Wohnzimmer und flechtet Matten aus Palmblattern, sie spricht mit 
ihrer Tochter Tatu. 

Mama Tativ. (Anamtazama bila kupendezwa. Anasema huku anasuka ukili ) Hmm. Hiyo 
kanzu imezidi tena. Si unatembea uchi hivyo. Fupi, fupi, imekubana, imekubana. 
Ndio uambiwe nini? Mzungu sana! 

Tatu: Mama watoto wanavaa hivi hivi siku hizi ( ananung'unika ). 

Mama: Hm. Haya sisi yetu macho tu. Maana husikizi tena. Umekuwa mkubwa, siwezi 
kukupiga. Basi haya utakavyo tu ( Kimya ). 

Tatu: Maa (Kwa hofu kidogo). 

Mama: Sema tu, nakusikia. 

Tcitu: Ahema. Nataka ruhusa kwenda sinema. 

Mama: Sinema gani? 

Tatu: Empress 6 . 

Mama: Basi si bado? Feo ndio kwanza Ijumaa; “Fady Show” 7 Jumapili. 

Tatu: Nataka kwenda leo usiku. 

Mama: Toka lini ukaenda sinema usiku? Siku zote unakwenda Jumapili mchana. 
Mchana sikukatazi, lakini usiku hapana, hapana, hata kidogo. Kwanza pesa za 
kukupa wewe kila Jumapili ziko wapi? Baba yako hali yake unaijua. Kila siku 
hapa analalamika kodi zimekuwa nyingi. Nawe unamsikia. Kodi ya kichwa, kodi 


6 Ein populares Kino nahe dem Askari-Denkmal, das damals Herrn Fernandes, einem 
Inder aus Goa gehorte. 

7 ,fadies’ Show“ ist in Indien iiblich und bedeutet eine Kinovorfuhrung nur fur 
Madchen und Frauen, gewohnlich sonntags nachmittag. 


8 



ya miguu, kodi ya uzee, kodi ya mapato, kodi ya wafanya kazi, kodi, kodi, ilee! 
Nawe unataka sinema. Pesa zenyewe ziko wapi? 

Tatir. Mie sitaki pesa, nipe ruhusa tu. Swai atanichukua sinema. (Ma tatu amestuka. 

Anamtazama Tatu. Anarudia kusuka ukili wake) (Kimya ) 

Tatir. Ma, atakuja sasa hivi. Jee nende (niende)? (Kimya) 

Mama: (Pole pole) na huyu Swai ndio nani? 

Tatir. Mtoto mmoja Swai Hamisi. Najuana nae. 

Mama: Mwanamume? 

Tatu: (Anaitikia kwa kichwa) 

Mama: Nae anakuchukua sinema - Na kwa nini yeye akulipe sinema? Anakujuaje? 

Baba yako? Au nani? (Anaacha kusuka) (Kimya) 

Mama:(Sauti ya juu) Nijibu! Wewe unafikiri, anapata taabu hii yote ya kukuchukua 
sinema kwa nini, eh ? Wewe mwana mzima sasa huwezi kufikiria ? 

Tatu: Mama ingekuwa kuna jambo lolote baya tusingetaka ruhusa. Swai ni rafiki tu. 
Mama: “Hakuna urafiki baina ya mtoto wa kiume na mwanamwali, hata kidogo. 
Uwongo. Usitudanganye. Hivi unaniona mjinga sana, eh?” (Uk. 9-11). 

Als Tatu ihrer Mutter zu erklaren versucht, dafi heutzutage junge Madchen mit ihren 
Freunden ausgehen, lehnt die Mutter das Vorhaben ab. 

Mama: “Sio uzungu? Ndio kuiga uzungu tena. Basi sisi si Wazungu. Mzungu na 
Mwafrika mbali mbali. Wao hawana haya, anaweza kwenda na mume huyu na 
mume yule isiwe kitu. Hivi ndivyo kikwao. Ndivyo walivyolelewa. Haya mgeni 
kwetu. Usifikiri nakuchukia au kubughudhi. Wewe leo nenda na Swai, macho 
yanakufuata, midomo inanong'ona. Kesho na Musa, siku ya pili na Saidi, watu 
wanakutazama. Hata ingalikuwa kama unavyosema ni rafiki tu. Waafrika tulivyo 
hatutafikiri hivyo. Utaharibu jina lako bure.” (Uk. 12). 

Tatu antwortet, dafi sie nicht interessiert sei zu wissen, was die Leute reden. 

Mama: “Mimi najali - sitaki aibu mimi. Unalofanya wewe sio aibu yako tu, bali ya 
wote, mimi, baba yako, ukoo mzima. Mimi nimelelewa na wazee wangu, 
nilipokuwa mkubwa wakanipa mume. Sikumjua, hakunijua, lakini mpaka sasa 

o 

tunakaa vema. Nami nitakufanyia hivyo vivyo. Mpaka nikupe nyumba yako 
halafu hapo tena shauri yako. Kama huyu Swai anakupenda mwache alete posa.” 
(Uk. 12). 

AIs Tatu ihr erklart, dafi die Zeiten sich geandert haben, wird die Mutter ungehalten 
und verbietet ihr schlicht den Ausgang mit Swai. Tatu gibt aber nicht nach. 

Tatu: Lakini Ma wakati 8 9 umebadilika sa... 

Mama: (Sauti kali) Sitaki kusikia. Akija hapa ... huyu nani sijui, mwambie huwezi 
kwenda. (Mkali) Tena nakuambia kweli. Maana nakuona kichwa chako kinakua 
kikubwa sasa. Unaweza kunijibu. Tulivyolelewa sisi hatuwezi kumjibu mzee 
wetu. Basi leo huendi mahali. Nikuone uinue mguu tu. 

Tatu: (Ananung’unika) Aaa mie nitakwenda Ma. 


8 

Verheiraten 

9 Wenn Zeit eine Reihenfolge von Handlungen, Ereignisse ist, dann ist die gegenwartige 
Lage (Situation) anders, als jene zu der Zeit, als die Mutter Tatus jung war. 


9 



Mama : Tatu nakuambia, tena nakuambia eeh! Hunijibu. Wewe na huyo mwanamume 
wako nitakufukuzeni (nitawafukuzeni ninyi) nyote hapa ukiniletea ujuba wako. 
(Uk. 12). 

Swai klopft an. Die Mutter erkiindigt sich nach dem Wunsch des Gastes und teilt ihm 
eiligst mit, dafi Tatu nicht zuhause sei, da meidet sich diese. 

Tativ. Nipo, karibuni. 

Mama : (Kwa sauti ya chini lakini kwa ukali ) Mimi nakuambia ukitoka nae (naye) 
usirudi nyumba hii. 

Swai: (Anaingia ) Hodi tena. Shikamoo Ma. 

Mama: Marahaba. Tatu hawezi kwenda sinema. Ana kazi. 

Swai: Lakini, aliniambia ... 

Mama: Ah! Wewe usifuate alichokuambia. Mie nakuambia haendi. Kwaheri. 
(.Anamfungulia mlango). 

Tatu: Ma huwezi kumfukuza mgeni wangu namna hii. 

Mama: Siwezi! Unaniambia nini? Siwezi. Nitakuonyesha basi kama naweza. 

(.Analikamata shati la Swai kwa nyuma) Toka, toka, toka. 

Tatu: (Tatu anaingilia kumshika Ma) Mama! 

Mama: Ho! Unataka kupigana na mimi sasa! 

Tatu: Sio nagombana nawe, lakini si haki kumfukuza mgeni. 

Mama: Usie (usiwe) na fadhila we, huna adabu na wewe toka. Tokeni, tokeni. Nyote 
sitaki kukuoneni - ( Anawafukuza, anamsukuma Tatu) Toka, tena usirudi, tena - 
sitaki kukuona machoni mwangu. ( Anaufunga mlango kwa gadhabu. 
Anannung’unika) Alaa kwa nini? Watoto si watoto. Hawaogopi wazee. Afadhali 
kutozaa mtu ukashukuru Mungu. Wallahi 10 ! Kuliko kupata mtoto namna hii. 
(Uk. 13-14). 

Sie flicht ihre Matte weiter. Der Vater 11 kommt herein. Er erkundigt sich nach ihrem 
Befinden, denn er merkt, dafi irgend etwas nicht stimmt. 

Mama: Mtoto - huyu mtoto wako . Mtoto hana adabu hana heshima. Basi leo 
nimemfukuza nyumbani hapa. Mwache atokomee huko. 

Baba: Una maana kwamba ... eh ... sijaelewa. Wewe ... Ah. Umemfukuza Tatu, maana 
yake asije hapa tena? 

Mama: Ndiyo sitaki kumtia machoni tena; sina mtoto mie. 

Baba: Sasa kumfukuza huku ( Anakuja juu) katika akili yako ende (aende) wapi? Acha 
kazi hiyo unayofanya ( Anauchukua ukili aliokuwa akiutengenza anautupa) 
Nijibu. Na nini kikubwa alichokifanya hata umemfukuza hapa. Sema. 

Mama: Mtoto wako kanitukana na kutaka kunipiga hapa. 

Baba: Hata kidogo, hata kidogo, Tatu hawezi kukutukana wewe. 

Mama: Hawezi, basi leo kaweza (akaweza). 

Baba: Alisema nini? 

Mama: Alisema nini? Uliza kafanya (akafanya) nini. 

Baba: Sasa husemi. 


10 “Im Namen Gottes!” ,J3v God\“, eine Eidesfonnel, die bei den Wa-Swahili ublich ist. 

11 In der Swahili-Literatur wird gewohnlich der Vater als streng und manchmal als 

jahzornig dargestellt. Die Mutter ist gewohnlich versohnend, ein ruhender Punkt. 

12 

“ Sie iibemimmt keine Verantwortung fiir Tatu. 


10 



Mama : Basi mtoto wako leo kaniletea (akaniletea) mwanamume wake hapa hapa ndani. 
(Uk. 15-16). 

Der Vater von Tatu setzt sich. Er mdchte die schwierige Lage mit seiner Frau in Ruhe 
besprechen. 

Baba\ Hapana, sisemi hivyo. Sisemi ungemwachia (a)ende nae, lakini usingemfukuza 
nyumbani. (Kimya). Mke wangu (Anamuelezea) mambo namna hii hayataki 
hasira - bali busara, siasa . Mwarabu alitutawala sisi, na sisi tukafuata tabia 
zake na mila zake. Nitazame mie navaa kofia na kanzu. Kwani jadi yangu mimi 
ni kofia na kanzu - au asili yako wewe, watani wako, walivaa buibui au 
mtandio? Sisi hatukuwa kama wazee wetu. Basi na hawa watoto wetu vilevile. 
Wanasoma kizungu, tunawavalisha kizungu, wanakwenda shuleni kusoma 
kizungu - Na wataiga kizungu katika kusema, mavazi, mila hata na tabia. Sisi 
tunaona mabaya, wao wanaona mazuri. Hakuna mtu anayeweza kushindana na 
wakati. Wakati ukuta, ukipigana nao utaumia mwenyewe. Tutagombana na 
watoto wetu bure. Hivi tutawakosea watoto wetu. Letu tuwachunge tujitahidi 
kama tunavyoweza. Tukaze, lakini tukiona kamba karibu kukatika, tulegeze. 
Naamini katika akili yangu kama ungalimueleza Tatu kwa utaratibu 
angalielewa. (Uk. 17). 

Die Mutter fragt, ob sie einen Fehler begangen habe. 

Baba : Hukukosa mke wangu katika kumkataza. Wala Tatu hakukosa. 

Mama: Sasa? 

Baba: Ni wakati tu. Wakati sio sawa. (Anaonyesha ana fikira kubwa) Tatu amesoma 
vitabu vya kizungu, ameona mtoto wa kike na kiume wanatembea wanakwenda 
dansini au sinema. Wanapendana mwisho wanaoana. Sio Tatu tu, watoto 
makamo yao wote. Na wao wanataka kuiga yale. Wakati wa kufanya haya 
utakuja, lakini sasa hivi bado. Sasa yeye kutaka kuwa katika wa kwanza kufanya 
haya anagombana na wakati. Anataka uje upesi na sisi tunagombana na wakati, 
tunataka usije. Hapa ndio (hapo ndipo) ulipo ugomvi wetu. (Kimya). (Uk. 19). 

Der Vater weifi nun, dafi seine Tochter nicht zuriickkommen wird. Er mochte jedoch 
herausfinden, wo sie sich befindet. 

2.2.2. Onyesho la Pili 

Mzee Juma halt sich im gleichen Wohnzimmer auf. Er hat ein Leibchen mit Armel und 
ein weifies Lendentuch an. Er tragt keine Miitze. Er sitzt auf einem Sessel, hat sich nach 
vorne gebeugt und denkt nach. Er blickt auf seine Uhr. Er schaltet das Radio ein, hort 
die Nachrichten und schaltet es wieder aus. Seine Frau kommt und meldet, dafi das 
Essen bereit steht. Er hat aber keinen Appetit. Es ist schon der zweite Tag, dafi er seine 
Tochter sucht. Erfindet sie nicht. Woher soll er nun Lust aufs Essen haben? 


13 * 

Die urspriingliche Bedeutung von „siasa“ ist: “ Orderliness, gentleness, carefulness, 
politics, and as an adverb gently, with care, in an ordely fashion“ F. Johnson. 1939. A 
Swahili-English Dictionary . OUP. S. 428. 


11 



Inzwischen klopft jemand an die Tiir. Mzee Juma zieht sich rasch um und offnet die 
Tiire. Kristina kommt herein. 


Kristina: Shikamoo! 

Baba: Marahaba, marahaba, pita. 

Kristina: Jee hii ndio (ndiyo) nyumba ya Bwana Juma? 

Baba: Ehee hasa-a mimi ndio (ndiye) Bwana Juma - Pita basi pita kaa juu ya kiti - 
Tusameheane, viti vyenyewe ndio (ndiyo) viti jina tu - lakini ... 

Kristina: Ah inatosha tu mzee. Hata sijui nianze vipi maana ... 

Baba: Ah anza tu - anza tu - usiogope wewe sema tu. 

Kristina: Mimi ni rafiki yake Tatu ... 

Baba: (Anaonyesha hamu kubwa ya kujua zaidi na anasema upesi upesi ) Tatu? - yuko 
wapi? (Anamwita mkewe) Mama Tatu - njoo - eh eh umemwacha wapi ... yuko 
wapi? (Anainuka anakwenda mlangoni na kutoka nje ) sasa anaogopa kuja 
ndani? Hatumpigi (Anafungua mlango anaita) Tatu, Tatu - yuko wapi? (Kimya. 
Anarudi. Ma Tatu ametokea mlango wa kuendea ndani pole pole amesimama 
karibu na kiti - ameshika sahani) 

Baba: Mbona hayupo. (Anamwuliza Kristina) 

Kristina: Ehe. 

Baba: Sasa unaogopa nini? Ungejua tulivyomtafuta, jana usiku hatukulala, leo 
sikwenda hata sokoni kufanya biashara. Usingizi umetupaa, chakula hakitushuki. 
Najua amekuambia usituambie alipo - lakini sharti ufahamu alipo - lakini sharti 
ufahamu sisi wazee wake - 

Kristina: Mie ameniambia kama mmemfukuza alipokuja kwangu kulala. 

Mama: Amfukuze nani? Kuna mzee akamfukuza mtoto wake? (Juma anamtazama 
mkewe kwa muda kidogo ambaye anangusha uso wake na kutazama chini kwa 
haya). (Uk. 20-22). 

Mzee Juma erkundigt sich nach Kristinas Herkunft. Sie sagt, dafi sie in Moshi 14 
aufgewachsen ist, wo ihre Eltern wohnen. Sie lebt aber jetzt in Dar-es-Salaam. Sie 
aufiert ihre Zweifel, dafi Tatu je nach Hause zuriickkehren werde. 

Kristina: Sifikiri kama atarudi tena hapa. 

Baba: Kwa nini? 

Kristina: Swai na Tatu wameoana leo -. (Uk. 23). 

Der Mutter wird schwindlig. Sie lcisst den Teller aus ihrer Hand fallen und sucht eine 
Stiitze. Der Vater heifit sie sich zu setzen. Es kommt zu einem Gesprach zwischen 
Kristina und Mzee Juma. 

Baba: Tatu na Swai wameoana leo - ndio (ndivyo) ulivyosema - au ... 

Kristina: Ndivyo nilivyosema. (Kimya) 

Baba: Kuoana huku wameoanaje - Nani alitoa ruhusa hii? 

Kristina: Wameoana kwa Area Commissioner. 

Baba: La haula. (Anainuka) Haya basi imekuwa sasa hata mtoto wako mwenyewe mtu 
huna idhini nae (naye), balaa tena. 


14 Die Wachagga von Moshi haben einen hohen Bildungsstandard (nach westlichem 
Muster) und gelten als sehr aufgeschlossen. 


12 



Kristina : Mtoto vile vile ni mtu, sio kama nakuvunjia heshima, lakini watu wa humu 
pwani mnafanya mtoto kama mzigo, hasa mtoto wa kike. Mnamfutika futika na 
kumficha. Akitaka kwenda huku hapana, akitaka kufanya hiki hana ruhusa. Hata 
mume mnamchagulia nyie - Watoto wa sasa haya wanaona dhiki. 

Baba\ Sisi wajinga, hatukusoma lakini si wajinga hivyo. Haya mambo kweli 
yalikuwepo zamani lakini yanakufa. Haya mambo haya, hayafi kwa siku moja, 
wala kwa mwaka mmoja. Sisi ingawa tuko nyuma lakini sio nyuma hivyo - 
Huyu Swai angekuja, angemposa sisi tungemuoza. Lakini hivi alivyofanya 
kenda katutukanisha (huenda akatutukanisha) sisi wote. Watu wa mlima nyie 
hamuwezi kufahamu haya. 

Kristina : Lakini Swai 15 kasema si mnagalimkubali, kwa ajili hana kitu na mtu wa bara 
... Kwa hiyo wakaona afadhali ... 

Baba : Alaa kwani ... ah! Basi mimi nilifikiri. ... yeye aliniambia ... (Uk. 24-25). 

Mzee Juma nimmt die Heirat zur Kenntnis, fiigt aber hinziv. „Mtoto akililia kisu, mpe!” 

Er erkundigt sich nach dem Status von Swai. 

Kristina: Yeye ni karani. Alifeli darasa la 12 mwaka juzi akaanza kazi. 

Baba: Hmmm. Haya - 

Kristina: Mzee nasikitika sana tena kweli kabisa sikujua kama mambo yenyewe ndio 
hivyo. Mimi wameniambia vingine - kwa kweli hawakuniambia nije. Wao 
walinikataza lakini mimi niliona mtahangaika sana. 

Baba: Ah hili si kosa lako. Sasa ndio hutaki kuniambia wanakaa wapi? Tazama leo 
kuna kuoana, kesho kuna kuachana. Je likitokea ala kutokea, Tatu atakwenda 
wapi? Basi haja yangu kumwambia tu, kuwa hapa ni pake, hii nyumba yake. 
(Uk.26). 

Er beauftragt Kristina, seiner Tochter Tatu mitzuteilen, dafi er bereit ist, sie herzlich 

aufzunehmen, wenn sie zuriickkdme. Kristina verabschiedet sich. 

2.2.3. Onyesho la Tatu 

Das Wohnzimmer bei Mzee Juma. Es ist niemand auf der Biihne. Man hort „Hodi “. Die 

Mutter Tatus betritt die Biihne. 

Mama: (Anatokeza mlangoni) Karibu. (Lakini anatamani aondoke) 

Bibi 1: Habari - 

Mama: Nzuri tu - karibu - 

Bibi 1: Ah hata sikai. (Anakaa) Hivi nimepita tu mara moja. Nakwenda zangu huko, 
lakini kiu kilinishika nikasema - ah nitaingia kwa Ma Tatu ninywe maji mara 
moja. Maana nyumba hii wenyeji - eh eh eh eh. (Bibi Tatu anakwenda kuchota 
maji katika gudulia). 

Bibi 1: Ah si kumwita Tatu tu ataleta (Mama Tatu amesimama tuli. Kuna kimya). Una 
mtoto mzima unapata taabu ya nini? 

Mama Tatu: Haya maji. 

Bibi 1 :(Anapokea lakini hanywi maji) eeh kabla sijasahau - nina salamu zake Tatu - 
nataka kumpa sijui ... 

Mama :Je, ungependa soda ? 


15 Meines Erachtens ist Swai ein Familienname aus dem Kilimanjaro-Gebiet. 


13 




Bibi 1 :Hapana - eh ilikuwa nakuuliza kitu - ah nini vile? Ah nimekumbuka, kweli, eti 
Tatu ... (Hodi, hodi) (Bibi 1, anapopewa mgongo na Ma Tatu anaweka glass ya 
maji chini bila kunywa). 

Mama : Karibu. 

Bibi 2: (Ameingia) Starehe. 

Mama : Karibu, karibu, kaa. 

Bibi 2: Nilikuwa napita njia tu. Nikasema ah siku nyingi huyu bibi sijamwona - na 
jirani lazima kupitiana pitiana ... 

Mama: Lakini si juzi tulionana vilevile. 

Bibi 2: Ala hivi juzi vile - (Anaona haya kugunduliwa). Hodi, hodi. 

Mama: Karibu. 

Bibi 3 na 4: (Wanaingia wanawake wawili. Wote wanajuana) 

Bibi 3: Heh, mara mko huku si - tulikuwa ... pamoja arusini? 

Bibi 4. Habari Ma Tatu. 

Mama: Mzima. 

Bibi 4: Pole. 

Bibi 1 na 2: Pole? (pamoja) 

Bibi 1: Kwa nini? ( Anajidai hajui) 

Bibi 3: Ah babu we usijidai hukusikia - arusini kila mtu akisema hayo hayo. 

Bibi 1: Ah sikusikia kitu. (Aonyesha wazi kuwa anaogopa) 

Bibi 2: Ata (hata) mimi bibi iii (Nae aonyesha mwongo) 

Bibi 4: Ah msalieni Mtume jamani. 

Bibi 1: Kwani ningejua nifichc nini! - Si ningesema tu. 

Bibi 3: Basi Tatu kamkimbia mama yake. 

Bibi 1: Oh (Anastuka) Lo - ehe kenda wapi? 

Bibi 4: Si katoroka na mwanamume wake. 

Bibi 3: Po - Basi. 

Bibi 3: Mimi nasikia lakini wameoana kwa Area Commissioner. 

Bibi 1: Haya jamani! - masaibu. 

Bibi 2 : Masaibu, masaibu. 

Bibi 3 : Watoto wa siku hizi. 

Bibi 4 : Basi watoto bibi ... Watoto masaibu. Afadhali kukosa mtoto ... (Pazia 
linafungwa huku wanasema.) (Uk. 28-31). 

Diese vier Frauen haben Ausreden geniitzt, um Mama Tatu auszufragen. 

2.2.4. Onyesho la Nne 

Drei Monate spdter. Tatu befindet sich in ihrer Wohnung. Sie macht das Bett. Swai stbrt 
sie bei der Arbeit. Er spricht davon, tanzen zu gehen, aber sie hat Sorgen mit dem 
Haushaltsgeld. 

Swai: Leo, vaa kanzu yako nzuri tutakwenda katika marumba. (Anacheza rumba) 

Tatu: Pesa zenyewe ziko wapi? 

Swai: Umesahau -mwisho wa mwezi leo. (anaendelea kucheza). (Kimya. Tatu 
anaendelea kutandika) Jee mbona hivyo? Hupendi densi? 

Tatu: Sio sipendi. 

Swai: Tena? 

Tatu: Hatuwezi kwenda. Pesa za watu hatujalipa - tuna madeni chungu nzima. 

Swai: Tutalipa mwezi mwingine. 


14 



Tatu: Mwezi ule ulisema hivyo hivyo. Mshihiri yule anakuja hapa unajificha. Kodi ya 
nyumba - taa - maji. Jana nilipokwenda kaniambia kuwa mwezi huu kama 
hatukumlipa hatupi tena chakula. Haya sasa chakula bora au densi. 

Swai: Ah hii adhabu tena - kula kulala, kula kulala - imekuwa si maisha haya tena. 
Zamani nikikaa kwa raha - sinema, densi, lakini sasa kazini, nyumbani, 
nyumbani, kazini. Mtu hajifurahishi hata kidogo. Najuta. 

Tatu: Unajuta nini? ( Kimya ). Sema hicho unachojuta ni nini? Basi uliniolea (ya) nini 
kama unajuta. 

Swai: Kwani nani kasema habari ya kuoa hapa? 

Tatu: Si wewe hapo - umesema unajuta. 

Swai: Sikusema hivyo. 

Tatu: Umesema. 

Swai: Sikusema hivyo, kama hata nikisema kwani itakuwa nini? 

Tatu: Basi sikusema tu. 

Swai: Haya basi nasema sasa - ninajuta. Nani ataweza maisha ya namna hii? 

Tatu: Sasa uliniolea (ya) nini? 

Swai: Nilikuoa nikikuonea huruma tu. Wazee wako wamekufukuza huko nyumbani - 
(Hili limemchoma Tatu. Machozi yanamlenga - anajikingiza macho. Kimya). 
( Uk. 32-34). 

Swai bedauert seine Bemerkung. Er bittet sie um Verzeihung. Nach einem kurzen 

Gesprach einigen sie sich iiber Betrdge fiir die Einkaufe, fiir die Schulden beim Araber, 

fiir die Hausmiete sowie fiir Wasser und Strom. Tatu geht einkaufen. Pili, Swais friihere 

Freundin klopft an. 

Swai: Karibu, ingia tu, mlango haukufungwa. ( Anamwona Pili amevaa vizuri) Oh Pili 
karibu, si kufikiri kama ... ah umekujuaje huku. Kaa - mahali penyewe, eh eh, 
kama unavyoona. 

Pili: Oh pazuri. 

Swai: Pazuri hapana. Jee habari za siku nyingi. 

Pili: Vizuri tu. Nimekuja kuwatazama bwana arusi mzima? (Kwa dhihaka kama 
anamcheka 16 ) 

Swai: Acha kunitania. 

Pili: Ah nakutaniaje? Kwani hukuoa. Tena kibamba unachokipenda. 

Swai: Umeniudhikia? 

Pili: Nikuudhikie? Kwa nini? 

Swai: Labda utafikiri kuwa wewe nikikudanganya. (Anajaribu kumshika, Pili 
anaondoka). 

Pili: Tena ukifanya nini? Huku mimi mjinga wako ukinidanganya lakini kwa kweli ... 
ukimpenda siti ... 

Swai: Hayo si kweli ... unajua kama mimi kwa hakika nakupenda wewe. 

Pili: Ha-ha-ha. (Mlango unafunguka Tatu na Kristina wanaingia. Swai na Pili kwa 
sababu wanatazama upande mwingine hawawaoni). Usinichekeshe Bwana 
unanipenda mimi. Je siti Tatu. 

Swai: Tazama ... mimi sikatai kama nimemuoa Tatu, lakini ... unajua hatukufikiria. 
Wazee walipomfukuza nyumbani katika hasira tukaoana. Vile vile nilifikiri 
nampenda, lakini baada ya miezi mitatu hii ya dhiki nimetambua kuwa ... 
(Anamfauata Pili, anataka kumkamata. Pili anamkimbia.) 


16 Anacheka = er/sie lacht, anamcheka = er/sie lacht ihn/sie aus. 


15 



Pili: Ah hebu, ha! Ha! Ha! ( Wanamuona Tatu na Kristina. Wote wanatazamana - 
wamesimama tuli.) ( Uk. 36-37). 

Pili ist weg. Swai, Tatu und Kristina stehen schweigend und ratlos da. 

2.2.5. Onyesho la Tano 

Tatu sitzt an der Bettkante. Swai geht hin und her. Tatu versucht langsam etwas zu 

sagen, das sie schwer aussprechen kann. Aber dann kommt sie zur Sache. 

Tatu: Naona ... mimi naona (polepole) ... ingalikuwa bora ukaniacha 17 . 

Swai: (. Angekuwa na haraka) Nikuache? 

Tatu: Ndio, uniache. 

Swai: Maneno gani hayo - utakwenda wapi? 

Tatu: Sijui, labda kwa wazee wangu kama watanisamehe niliyo watendea. 

Swai: Wazee - wewe uliapa kama hutarudi. 

Tatu: Nilikuwa mdogo. Nililikiri kuwa nitaweza kuishi bila kutaka msaada wao. 
Nilidhani kuwa ... Nilidhani kuwa ... 

Swai: Lakini ( Anakwenda kukaa mbele yake Tatu) hata mwezi wa tatu haujafika toka 
kuoana, watu watafikiri nini? Najua kwa sababu gani unataka kurudi kwenu, 
kwa sababu ya Pili. Nimekuambia kuwa haitatokea tena. Nimekutaka msamaha, 
nimekuambia kama nimekosa - sasa nifanyeje? (Tatu hamtazami anatazama 
mikono yake kama hamsikizi) 

Swai: Hata husikizi nasema nini. 

Tatu: Nakusikia ... 

Swai: Sasa, lakini ku ... 

Tatu: Swai ... (anamtazama) hatuwezi kukaa kwa furaha tena baada ya haya yaliyopita. 

Swai: Nimekuomba msamaha na sasa nakuomba tena - Nimekosa. 

Tatu: Sio kosa lako. 

Swai: Kosa lilikuwa langu sio lako lakini ... 

Tatu: Si kosa lako ... kosa letu sote - kwa hiyo haina maana kukulaumu au 
kukuudhikia. (Uk. 39-40). 

Tatu erkennt die Lage. 

Tatu: „Tulifikiri madhali tunapendana basi inatosha - Hatukujua kuwa hata ndoa ina 
wakati wake“. (Uk. 40). 

Swai mdchte Tatu die Sachen mitgeben, die sie im Laufe des Ehelebens bekommen hat. 

Sie lehnt das Angebot ab: „Sikuja na kitu, naondoka bila kitu“ ( Uk. 41). Tatu geht von 

der Biihne ab. Swai bleibt allein zuriick. 


17 Das Ehegesetz in Tansania kennt drei Arten von Eheschliessungen: Ndoa ya Bomani, 
Ndoa ya Kidini na Ndoa ya Kimila. Die Ndoa ya Kidini mufi durch einen vereidigten 
Amtsvertreter (Priester, Shehe) der jeweiligen Religion bestatigt werden. Ein Exemplar 
des Dokumentes bleibt beim Standesamt, ein Exemplar bei der Religionsgemeinschaft 
und ein Exemplar beim Ehepaar. Die Gesetze der jeweiligen Religion betreffs Trennung 
und Scheidung gelten fur sie. Fiir die Ehe von Swai und Tatu gelten die 
standesamtlichen Gesetze. Scheidung ist dabei erlaubt. Rwezaura, Balthazar A. 1981. 
Sheria ya Ndoa Tanzania . Dar es Salaam: TUKI. 74pp. (B.8.13.61.). 


16 



